CAN. 


YMDDIDDAN RHWNG Y BARDD A'R GWCW, 
Gan Daniel Jones, ) Sgubor, Castell- Hywel. 


B.—O Gwcw, O Gwcw, ble buost ti c'yd ? 
Cyn dod i'r gym'dogaeth, ti aethost yn fud ; 
Ti gollaist dy amser bythefnos yn mron; 
Ti ddest yn y diwedd a'th ganiad yn llon. 
G.—Mi godais fy aden yn uchel i'r gwynt, 
Gan feddwl bod yma dair wythnos yn gynt ; 
Nid unrhyw gamsynied, paid meddwl mor ffol, 
Ond oerwynt y gogledd a'm cadwodd yn ol. 


B.—Os oerwynt y gogledd a'th gadwodd di'n ol, 

Pam 'raethost ar gerdded, d'wed, pam roet mor ffol 
Pam na allset lechu mewn rhywle ffordd hyn— 
Y ngelltydd Allt/rodin, neu fron Gwarallt/ryn ? 

G.—Mae gelltydd Allt/rodin yn wir yn rhy hyll, 

Mae Dai Penrhiwceule'n myn'd yno a'i ddryll; 
Os digwydd fy ngweled, neu glywed fy llais, 
Fe'm saetha os galla yn syth dan fy ais. 

Mae crydd yn byw hefyd wrth fron Gwarallt'ryn ; 
Dyw'n wiw i mi dreio byw'r gauaf ffordd hyn ;,— 
Mae hwnw fel filain a'i elfen am ladd— 

Pe gallwn ymguddiwn o'i olwg fel gwadd. 

B.—Cyn elot ar gerdded, d'wed b'le 'rwyt yn myn'd ? 
Eglura'r dirgelwch i ambell i ffrynd ; 

Ddaw neb i dy ganlyn, 'does un-dyn mor ffol ; 
Cei eto lawn croesaw pan ddelot yn ol. 

G.—O gadw'r dirgelwch caf heddwch fel hyn, 
Ffolineb o'r mwyaf yw dweyd wrth un-dyn ; 
Ffarweliwch mewn heddwch ar ddiwedd y gol: 
Os byw byddaf eto returnaf. yn ol. 

B.—Cân ffarwel i tithau, efallai dros oll, 

Cyn ddelot ti nesaf bydd canoedd ar goll ; 
Bydd llawer gwrandâwr yn isel ei ben, 
Cyn canot un caniad ar frigyn y pren. 

11 































2 


MEDYDD LON. 


'Rwy'n disgwyl am y dydd, 
Hedydd lon, hedydd lon, 
O ddwyfron galon rydd; 
Hedydd lon, 
A phan y daw mi ganaf 
A thithau am yr uwchaf, 
Yn llawen i'r cynhauaf, 
Hedydd lon, hedydd lon. 


Mae'r gweiriau ar y llawr, 
Hedydd lon, hedydd lon, 
Paham nas ceni 'nawr ? 
Hedydd lon, 
Ai'th gywion bach a laddwyd, 
A'th nyth gan ddyn wasgarwyd, 
A'th fron gan hiraeth dorwyd ? 
Hedydd lon, hedydd lon. 


Os galar ddaw i ti, 
Hedydd lon, hedydd lon, 

I ddyn pa sail o'i fri ? 
Hedydd lon, 

Os gofid ddal mewn gaf'el, 

Un esgyn fry mor uchel, 

b'le ffŷ'r ymdeithydd isel? 

Hedydd lon, hedydd lon. 


co 


CAN YR ADEBYN DU. 


Cenir ar. Hillyn Dincer. 





Y 'Deryn du sy'n rhodio'r gwledydd, 

Tia wyr yr hen a'r newydd, 

A ro'i di gynghor i fachgenyn, 

Sydd yn curio er's gwell na blwyddyn ? 
A ro'i dithau gynghor i mi? 


O dere nes fachgenyn, gwrando, 

Gael gwybod beth sy' yn dy flino, 

Pa un ai'r byd sy'n troi'n dy erbyn 

Ai curio yr wyt o gariad rhywun. 
A fyni di gynghor gen ìi ? 


O, nid y byd sy'n troi'n fy erbyn, 
Na churio 'rwy o gariad undyn, 
Ond gwel'd y merched glan yn pallu, 
Nis gwn pa le i droi mhen i garu, 

A ro'i dithau gynghor i mi? 


O myni di yr hen wraig weddw, 
A'i chod yn llawn, yn ymyl marw, 
A'i gwartheg duon yn ei buches ? 
Fe wna hono 1ti fawr-les. 
Afynidihoniti? 


Ni fynaf fi mo'r hen wraig weddw, 
Sy' a'i chod yn llawn yn ymyl marw, 
Na'i gwartheg duon sy'n ei buchos, 
I lanc tlawd 'dyw hon gyfaddas. 

Ni fyna'i mo honi hi. 








& 


Wel, fyni dithau ferch tafarnwr, 

Sydd a'i phen yn llawn o synw'r 

A'i chwrw a'i bir a'i phorter aod, 

Yn derbyn arian bob diwrnod ? 
Afynidihoniti? 


Ni fynaf fi mo'r ferch tafarnwr, 
Sydd a'i phen yn llawn o synw'r, 
Pan bo'i phwrs hi'n prysur launchio 
lawer ceiniog ddrwg fydd ynddo. 
Ni fyna'i mo honi hi. 


Wel, fyni dithau'r lan wniedyddes, 
Sydd gyda'i nodwydd fain a'i phincase ? 
Ti gai dy grys yn lan bob amser, 
Fe fyd a hon yn well na llawer. 

A fyni di honiti? 


Ni fynaf fi mo'r lan wniedyddes, 
Sydd gyda'i nodwydd fain a'i phincase, 
Fan ro arno eau nibhio, 
Fe fydd y winrhew ar ei dwylo. 
Ni fyna'i mo honi hi. | 


Wel, fyni dithau ferch yr hwsmon, 

Sydd yn gangen lawen dirion, 

A dyra'i harian i'r cornelau, 

A neidiff naid am naid i tithau ? 
Afynidihoniti? 


Wel, cân ffarwel f'o i ti'r aderyn, 

Wel dyna'r ferch 'rwyf fi'n ymofyn, 

Tra b'o llong ar for, a gro mewn afon, 

Ni fyna'i byth ond mercn yr hwsmon. 
Ffarwel, a ffarwel i tì. 


g. ID. Lo Argr aydd, Gomeridn i a Ly 





